Tsoron Ubangiji rawanin hikima ne, yana sa salama da cikakkiyar 
lafiya su bunkasa; Dukansu baiwar Allah ce: tana kuma sa 
wadanda suke kaunarsa su kara farin ciki. Tushen hikima shi ne 
tsoron Ubangiji, rassanta kuma tsawon rai ne. MAZI 1:18,20 


Ku dubi zamanin da, ku gani. Shin wani ya taba dogara ga 
Ubangiji, ya sha kunya? Ko kuwa wani ya tsaya a cikin tsoronsa, 
aka yashe shi? Ko wa ya taba raina wanda ya kira shi? Masu tsoron 
Ubangiji ba za su yi rashin biyayya ga maganarsa ba; Masu 
kaunarsa kuwa za su kiyaye tafarkunsa. Wadanda suke tsoron 
Ubangiji za su nemi abin da yake da kyau, wanda yake faranta 
masa rai. Masu kaunarsa kuwa za su cika da shari'a. Wadanda suke 
tsoron Ubangiji za su shirya zukatansu, su kaskantar da ransu a 
gabansa. Yana cewa, 'Za mu fada a hannun Ubangiji, ba a hannun 
mutane ba, gama kamar yadda girmansa yake, haka ma jinkansa 
yake. MAZI 2:10,15-18 


Tsoron Ubangiji yana gaban samun iko, amma rashin karfi da 
girmankai shine hasararsu. Za a girmama manyan mutane, 

da alkalai, da masu mulki; Duk da haka babu wani a cikinsu da 
ya fi mai tsoron Ubangiji girma. MAZI 10:21,24 


Kada ka ji tsoro, dana, mu zama matalauta, gama kana da dukiya 
mai yawa, idan ka ji tsoron Allah, ka rabu da dukan zunubi, 

ka aikata abin da yake daidai a gabansa. TOBIT 4:21 

Sai dai ku ji tsoron Ubangiji, ku bauta masa da gaske da dukan 
zuciyarku, Gama ku lura da manyan al'amuran da ya yi muku. 

1 SAMUEL 12:24 


Daga ina ne hikima ta zo? Ina kuma wurin fahimta? Kuma ya ce 
wa mutum, Ga tsoron Ubangiji, shi ne hikima. Kuma nisantar 
mugunta ita ce fahimta. AYU 28:20,28 

Tsoron Ubangiji tsattsarka ne, yana dawwama har abada: 
Hukunce-hukuncen Ubangiji gaskiya ne, masu adalci ne duka. 
ZAB 19:9 


Bari dukan duniya su ji tsoron Ubangiji, Bari dukan mazaunan 
duniya su ji tsoronsa. ZAB 33:8 


Ku ji tsoron Ubangiji, ku tsarkakansa, Gama ba abin bukata ga 
masu tsoronsa. Ku zo, ku yara, ku kasa kunne gare ni, Zan koya 
muku tsoron Ubangiji. Wane mutum ne ARA j- yake sha'awar rai, 
yana kaunar eiii masu yawa, Don ya ga abin alheri? 

Ka kiyaye harshenka daga mugunta, Ka kiyaye lebunanka daga 
fadar yaudara. Ku rabu da mugunta, ku aikata nagarta; ku nemi 
zaman lafiya, ku bi ta. ZAB 34:9,11-14 


Tsoron Ubangiji shine farkon hikima: Duk wadanda suke kiyaye 
umarnansa suna da kyakkyawar fahimta: Yabonsa ya tabbata har 
abada abadin. ZAB 111:10 

Ku masu tsoron Ubangiji, ku dogara ga Ubangiji, Shi ne 
taimakonsu da garkuwarsu. Zai albarkaci E i ha suke tsoron 
Ubangiji, kanana da manya. Zabura 115:11,13 


Bari wadanda suke tsoron Ubangiji su ce, “Kaunarsa 
madawwamiya ce. ZAB 118:4 


Ko da mai zunubi ya yi mugunta sau dari, kuma kwanakinsa sun 
dade, Amma na sani zai zama lafiya ga masu tsoron Allah, 
wadanda suke tsoronsa. Amma ba zai yi kyau ga mugaye ba, ba 
kuwa zai tsawaita kwanakinsa ba, wadanda suke kamar inuwa. 
Domin ba ya tsoron Allah. MAI-Waazi 8:12-13 


Bari mu ji karshen maganar duka: Ku ji tsoron Allah, ku kiyaye 
dokokinsa: gama wannan shi ne dukan hakkin mutum. Gama 
Allah zai gabatar da kowane aiki a cikin shari'a, tare da kowane 
abu na sirri, ko nagari ne ko na mugu. MAI-Waazi 12:13-14 


Ubangiji ya daukaka; Gama yana zaune a bisa, Ya cika Sihiyona da 
shari'a da adalci. Hikima da ilimi za su zama kwanciyar hankali na 
zamaninka, da karfin ceto. Tsoron Ubangiji shi ne taskarsa. 
Ishaya 33:5-6 


Girmama dukan maza. Ka so 'yan'uwantaka. Kuji tsoron Allah. 
Girmama sarki. 1 BIR 2:17 


Yana cewa da babbar murya, ku ji tsoron Allah, ku daukaka shi; 
gama sa'ar shari'arsa ta zo, ku bauta wa wanda ya yi sama, da kasa, 
da teku, da mabubbugan ruwaye. Ru'ya ta Yohanna 14:7 


Tsoron Ubangiji shine farkon ilimi, amma wawaye sun ki hikima 
da koyarwa. Karin Magana 1:7 


Kada ku zama masu hikima a kanku, ku ji tsoron Ubangiji, ku 
rabu da mugunta. Zai zama lafiya ga cibiyarka, bargon kuma ga 
kasusuwanka. Karin Magana 3:7-8 


Tsoron Ubangiji shi ne kin mugunta: Girman kai, da girman kai, 
da muguwar hanya, da muguwar baki, na ki. MAG 8:13 


Tsoron Ubangiji mafarin hikima ne, sanin tsattsarka kuma 
fahimi ne. MAGANA 9:10-11 


Tsoron Ubangiji yakan tsawaita kwanaki, amma za a gajarta 
shekarun mugaye. MAG 10:27 


Tsoron Ubangiji yana da karfi mai karfi, 'ya'yansa za su sami 
mafaka. Tsoron Ubangiji mabubbugar rai ne, Don guje wa tarkon 
mutuwa. MAG 14:26-27 


Kadan kadan da tsoron Ubangiji ya fi kyau da dukiya da wahala. 
Tsoron Ubangiji koyarwar hikima ce; kuma gaban daraja akwai 
tawali'u. MAG 15:16,33 


Ta wurin jinkai da gaskiya ana kawar da mugunta, Ta wurin 
tsoron Ubangiji kuma mutane su rabu da mugunta. MAG 16:6 


Tsoron Ubangiji yakan kai ga rai, wanda yake da shi kuma za ya 
koshi; ba za a ziyarce shi da sharri ba. MAG 19:23 


Ta wurin tawali'u da tsoron Ubangiji arziki ne, da daraja, da rai. 
MAG 22:4 


Kada zuciyarka ta yi kishin masu zunubi, amma ka kasance cikin 
tsoron Ubangiji dukan yini. Domin lalle akwai karshe; begenka 
kuwa ba zai gushe ba. MAG 23:17-18 


Ya ce wa alkalan, “Ku kula da abin da kuke yi, gama ba don 
mutum kuke yin hukunci ba, amma ga Ubangiji wanda yake tare 
da ku cikin shari'a. Don haka sai ku ji tsoron Ubangiji a kanku. 
Ku kula, ku aikata, gama babu laifi a wurin Ubangiji Allahnmu, 
ko girmama mutane, ko karbar kyautai. 2 Labarbaru 19:6-7 


